CAN NEWYDD: 

YN RHODDI 

CYNGHOE I'R MEBCHED IEUANC 

I fod 3 n ofalus rhug cael eu twyllo gan 
ystrjwiau estroniaid anadnabyddus. 

-;o:- 

Fw chanu ar y mesur —“ öaruW Lleuad .” 

--:o:————— 

Wel, gwrando eneth anwyl, 

Gwir brydferth yn ddiwad, 

Ar gynghor bardd cyhoeddus 
Gynygir iti’n rhad : 

Nid wyt ond ieuanc eto, 

Ac anmhrofiadwy’n siwr, 

Ac íelly’n llwyr anghymwys 
1 ddewis dyn yn ŵr. 

• 

Os bydd rhyw lanc o estron 
Yn canlyn ar dy ol, 

Gan wylio’r ífordd yr elych, 

Wei gochel fod yn ffol: 

Os digwydd ithn ffodus 
Fod genyt dad a mam, 

Mynega’r helynt wrthynt 
Rhag gwneuthur iti gam. 

Ond os amddifad ydwyt, 

Dos at rhyw gyfaill cun 
I ofyn am eu chyngor, 

Ar ymddygiadau ’r dyn ; 

.. oc 35 ?A57?S 


2 


Ëhaid cofio fod un arall 

Heb fod dan angherdd serch, 

Yn llawer gwell i farnu 
Pa beth i wneud i ferch. 

Mae dynion drwg enbydus 
Yn rhodio yma a thraw, 

Fel llewod mewn crwyn defaid, 
Heb arnynt ofn na braw; 
Ymffrostiant yn eu c’wilydd, 

Gwnant wawd o burdeb serch— 
A’r unig nôd sydd ganddynt 
Pw darostyngiad merch. 

Daw un i bentref gwledig, 

Yn fàsher heb ei ail— 

Yn berchen tir a chyfoeth, 

Ond cofier nad oes sail 
I un o’i wag honiadau— * 
Iscariot ydyw’r dyn— 

Ei fwriad sydd i dwyllo, 

Er eunill iddo ’i hun. 

Un arall ddaw i’r dreflan 
I ddrachtio’r hafaidd hîn, 

Mab i ryw uchel swyddog, 

Neu farwn balch o’i lîn : 

Bydd bysedd main ei ddwylaw 
Yn fflachio yngoleu ’r haul, 

Ond flash yw’r holl fodrwyau 
Fod Judas ddu yr ail, 

u/ íyí. «' O $>, 


a 


Daw afall o Pancoiiîion 
Yn hrysuriawn i’n tre’, 

Ar gefn ei cycle logi— 

Khyw snip o glerc fydd e’; 
Mae hwn yn ddigon ynfyd 
I henderfynu ’n fdwch, 

Fod merched parthau gwledig 
’ Nedmygu coesau trwch. 

Daw arall ö’r un ddinas 
Yn cario paciau du, 
Trafaeliwr mawr mae’ii dehyg 
Dros ryw urddasol dy ; 

I’r siopau lle yr elo 
Os gwel ef lodes lon, 
Dechreua ar fyr rybudd 
I geisio denu hon. 

Un eto ddaw o rywle 
Fel ceiliog tom yn hy’, 

I bwffio nwyddau merched 
Ar goel mewn llawer ty ; 

’ Nenwedig lle bo geneth 
0 bryd a gwedd yn hardd, 
Daw’r ‘Scotyn toc heb neges 
I’r ty yn ddiwahadd. 

Ac wedi iddo lwyddo 
Eich rhedeg i ddyled, 

Ei swildod fel rhyw' gysgod 
Ar fyrder ymaith hêd ; 


4 


Dechreua ar ei ’strywiau 
Drwy ganmol, Lncy dlôs 
A’i denu i’w gydganlyn 
Am dro dan leni’r nôs. 

Wel, coelia lodes anwyl, 

Mae’n gofyn gofal mawr, 

I gadw safon purdeb 
Heb litbro at i lawr; 

Gofala gofio’n wastad 
Wrth rodio îs y nen, 

Am gadw coron rhinwedd, 

Yn ddysglaer ar dy ben. 

Daw’r saríf, bid siwr, hyd heddy w 
I’th Kden, os ca le, 

Gan geisio codi rhagfur 
Cydrhyí.got ti a’r Ne’; 

Ond cofia di 0 ! Efa 
Fod llygaid Duw o hyd 
Yn gwybo dros y llwybrau 
A rodiaist yn y byd. 

Beychyn Eleth. 



Argraffiuyd yii Swyddfa D, Jones, Amlwch, 


